

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี 






























ประวติความเป็นมา 


หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานีเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัด 
สำนักศิลปากรที่ 9 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

ปี พ.ศ. 2535 กรมศิลปากรได้มีหนังสือถึงจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งนโยบายการขยาย 
หน่วยงานจดหมายเหตุในส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้จัดตั้งหน่วยจดหมายเหตุแห่งชาติที่ 10 และ 
ขอความอนุเคราะห์ใหจังหวัดจดหาสถานที่สำหรับก่อสร้างสำนักงานจดหมายเหตุปี พ.ศ. 2537 
กรมศิลปากรอนุมัติงบประมาณและให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นสนามม้าเดมตั้งอยู่ที่บ้าน 
หนองหอยหมู่ 10ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในเนื้อที้20ไร่ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางภูร เมื่อครั้งดำรงพระยศสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อหน่วยงานว่า 
“หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร 
อุบลราชธานี ” 








หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี เป็นสถาบันระดับชาติที่ทุก 
ประเทศมีไว้เพื่ออนุรักษ์และเก็บรักษาเอกสารสำคัญของชาติให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ตลอดไป การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2539 ก่อสร้างอาคารซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร 
คอนกรีตแข็งแรง 3 ชั้น หลังคาทรงไทย ส่วนยอดหลังคาทำเป็นองค์พระธาตุพนม สัญลักษณ์แห่ง 
พื้นถิ่นอีสาน 











โครงสร้างหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 


พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538 และ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้กำหนดหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ไว้ดังนี้ 

1. รวบรวม ประเมินคุณค่า เก็บรักษา ให้บริการเอกสารสำคัญของชาติแก่หน่วยราชการ 
องค์การรัฐวิสาหกิจ และประชาขนทั่วไป 

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อพัฒนาและเผยแพร่เอกสาร 
























3. บันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และนอกประเทศ 

4. ดำเนินการเกี่ยวกับภาพยนตร์แท่งชาติ 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 


มอบหมาย 






บทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุ 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี มีบทบาทหน้าที่ในการติดต่อ 
ประสานกับทุกส่วนราชการใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนการถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะในเรื่องการรับมอบ 
เอกสาร การฝากเก็บเอกสารราชการ และการทำลายเอกสารราชการ การได้มาของเอกสารสำคัญ 
ของชาติ หรือเอกสารจดหมายเหตุ หน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จำแนกได้ดังนี้ 

1. รับมอบเอกสารจากส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2556 หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และการทำลายหนังสือ 

2. รับมอบเอกสารระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. 2544 










3. รับมอบเอกสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. รับมอบเอกสารจากการบริจาค แลกเปลี่ยน จัดซื้อที่เอกชน และส่วนราชการมอบให้ 






หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ 


1. งานรวบรวมเอกสาร พิจารณา ตรวจสอบ ติดตาม รับมอบเอกสารของส่วนราชการที่ครบ 
อายุการเก็บรักษา รวมทั้งการรวบรวมและรับมอบเอกสารจากเอกชน 

2. งานเอกสารสำคัญ คัดเลือกและประเมินคุณค่าเอกสารที่รวบรวมได็ให้เป็นเอกสาร 
จดหมายเหตุ แล้วนำมาจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยคันคว้า 











3. งานบันทึกเหตุการณ์ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์ และบันทึกเหตุการณ์ 
สำคัญในท้องถิ่นเพื่อนำมาจัดทำเป็นจดหมายเหตุ 

4. งานบริการ ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและจัดกิจกรรม 
เผยแพร่งานจดหมายเหตุ 












หอจดหมายเหตุแห่งชาติกับพระราชบัญญัติ 
จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 


การประกาศใช้ พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ 

พ.ศ. 2556 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 23 ร. 
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2556 ส่งผลทำให้บทบาทหน้าที่ของ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีความเด่นชัดมากขึ้นเนื่องจาก 
เนื้อหาของ พ.ร.บ. ดังกล่าวได้กำหนดหน้าที่ของ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติไว้ใน หมวด 2 หอจดหมายเหตุ 
แห่งชาติ 

มาตรา 12 ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นที่ 
เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการการศึกษา การค้นคว้า 
หรือการทำวิจัยเอกสารหอจดหมายเหตุ 





มาตรา 13 หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. เก็บรักษาอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ 

2. ติดตาม รวบรวม หรือรับมอบเอกสารหอจดหมายเหตุจากหน่วยงานของรัฐ 

3. จัดหา ซื้อ หรือรับบริจาคเอกสารที่มีค่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุจากเอกชน 

4. จัดหมวดหมู่และจัดทำเครื่องมือช่วยสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ 

5. จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพิธี รัฐพิธี และคาสนพิธี 

6. รวบรวมเอกสารเหตุการณ์สำคัญของชาติ 

7. จัดทำบันทึกประวัติบอกเล่าโดยพิจารณาให้ครอบคลุมข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน 

8. ให้บริการการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ 

9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการ และกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ 

10. สนับสบุนด้านวิชาการแก่หอจดหมายเหตุของหน่วยงานของรัฐ หอจดหมายเหตุท้องถิ่น 
และหอจดหมายเหตุเอกชน 

11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 


มาตรา 14 เมื่อเก็บเอกสารหอจดหมายเหตุไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้ว ผู้ใดจะนำออก 

จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติมิได้ เว้นแต่จะนำออกแสดง ณ ที่ใดๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซม หรือ 
ด้วยเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิการบดีกำหนด 

มาตราที่ 15 ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดเอกสารจดหมายเหตุไว้เพื่อให้บริการแก่ 
ประชาชนในการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย หรือการทำสำเนา ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏใน 
เอกสารจดหมายเหตุให้อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การ 
ให้บริการการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย หรือการทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุและการเรียกเก็บ 
ค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิการบดีกำหนด 



มาตราที่ 16 การผลิตหรือท 0 าซํ้าเอกสารจดหมายเหตุไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อ 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิการบดีกำหนด 

เหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือ โดยที่เอกสารจดหมายเหตุเป็นข้อมูลที่แสดง 
และอธิบายถึงข้อเท็จจริง รวมทั้งความเป็นมาที่เกิดขึ้นในอดีต 

การเก็บรักษาและอนุรักษ์เอกสารดังกล่าวไว้ให้มีสภาพสมบูรณ์หรือเกิดหรือเกิดความ 
ชำรุดเสียหายน้อยที่สุดเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชองชาติจึงมี 
ความสำคัญ สมควรกำหนดให้มีระบบการเก็บรักษาอนุรักษ์ และการคุ้มครองเอกสารจดหมายเหตุ 
ตลอดจนให้มีหอจดหมายเหตุแหต่งชาติเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการแก่ประชาชน 
ในการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัย เอกสารจดหมายเหตุ จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ. นี้ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นส่วนราชการ 
สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ที่มีหน้าที่สำคัญ เนื่องจากเป็นที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และ 
ให้บริการ การศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ 


การให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อูบลราชธานี 


1. บริการค้นคว้าวิจัยจากเอกสารจดหมายเหตุและภาพถ่าย 

2. บริการให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บ และทำลายเอกสารราชการตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2556 

3. บริการให้คำแนะนำในการค้นคว้าวิจัยเอกสาร 
















อาคารและที่ตั้ง 


ลักษณะอาคารเป็นอาคาร 

คอนกรีตแข็งแรง 3 ชั้น หลังคาทรง 
ไทย ส่วนยอดหลังคาทำเป็นองค์พระ 
ธาตุพนม สัญลักษณ์แห่งพื้นถิ่นอีสาน 
เนื้อที่อาคาร 2,000 ตารางเมตร 
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ถนน 
เลี่ยงเมือง หมู่ 10 บ้านหนองหอย 
ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัด 
อุบลราชธานี ในบริเวณพื้นที่ 
สาธารณะเดิมที่เคยใช้เป็นสนามม้า 
จำนวน 22 ไร่ 






อาณาเขต 





หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ ภายในบริเวณ 
เดียวกันกับสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับอาคารที่พักอาศัยข้าราชการกรมการปกครองและสนามกีฬาเทศบาลตำบลอุบล 
ทิศใต้ ติดกับ ศูนย์วิทย์พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี 
ทิศตะวันออก ติดกับ ซอยสีห์พนมและถนนเลี่ยงเมือง 


ทิศตะวันตก ติดกับ กองกำกับการ 3 กองบังดับการพิเศษ ค่ายพระยอดเมืองขวาง 











แผนที 


แม็คโคร อุบลราชธานี 


หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี 


บกซี อุบลราชธานี 


สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี^^^/^/ ^ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Vชุ่นเสงเฟอร์นิเจฉ 


[■^■ใX 

/./ พรภัตตาคาร/ ^ 

■^ 1 / -V 


ต 


เดอะโฮม วัเา6 แอ๓6 


โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ๋ 


74 หมู่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง 

ตำบลแจระแม อำ๓อเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

โทร 045-285522 


/ 




0)ๆ 


๏ 


4 วั๖ 


06ก1โลเกเล2ล บเวอก โล1อเาล1หลกเ 





หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ 
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 


















การใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุ 


ผู้ค้นคว้าต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุ 
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. กรอกรายละเอียดในใบอนุญาตเข้าค้นคว้า และบัตรประจำตัวผู้ค้นคว้าโดยใช้รูปถ่าย 1 
นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อทำ 
บัตรประจำตัวผู้ค้นคว้า กรณีผู้ค้นคว้าชาวต่างประเทศ ต้องติดต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาติและได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร จึงจะเข้าค้นคว้าได้ 

2. ลงชื่อ เวลาก่อนใช้บริการและเวลากลับในสมุดลงทะเบียน ห้ามนำอุปกรณ์นำสำเนาเข้า 
ห้องบริการ ยกเว้นปากกา ดินสอ กระดาษ หรือสมุดจดข้อความ 




3. ผู้ค้นคว้าต้องใช้เอกสารจดหมายเหตุภายในห้องบริการเท่านั้น ห้ามนำเอกสาร 
จดหมายเหตุออกจากห้องบริการ 

4. การใช้เอกสารจดหมายเหตุ ผู้ค้นคว้าเอกสารที่ต้องการจากบัญชีช่วยค้น และกรอก 
รายละเอียดเอกสารที่ต้องการในใบยืมเอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อหยิบเอกสารดังกล่าวให้ 

5. ผู้ค้นคว้าส่งคืนเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อค้นคว้าเสร็จ กรณียังค้นคว้าไม่เสร็จแต่หมด 
เวลาให้บริการ ผู้ค้นคว้าต้องฝากเอกสารไว้กับเจ้าหน้าที่ ห้ามยืมเอกสารออกนอกห้องบริการ 


























ระเบียบการทำสำเนาเอกสาร 


1. ผู้ค้นคว้าต้องกรอกรายระเอียดในใบขอถ่ายสำเนาเอกสารและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอทำ 
สำเนาเอกสารจดหมายเหตุ 

2. การทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการ ไม่อนุญาต 
ให้ผู้ค้นคว้าดำเนินการเอง 

3. ผู้ค้นคว้าต้องชำระเงินค่าบริการทำสำเนาเอกสารล่วงหน้าตามอัตราที่กำหนด 

4. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ขอสงวนสิทธในการประทับตรา 
ลงบนเอกสารที่ทำสำเนาทุกฉบับ 




สถานที่ติดต่อ 

74 หมู่ 10 บ้านหนองหอย (สนามม้าเก่า) ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทร. 0-4528-5522-3 
โทรสาร 0-4528-5522 

เ1-กก ล!I: นเว 0กลเา: ห! V65 @3 กก ล1[๓[ท 























ภาพอาคารหอจดหมายเหตุ 




■■■1 
























ภาพ : ห้องโถงชั้น 1 











































ภาพ : ห้องเก็บเอกสาร 




























































ภาพ : ห้องบริการ 









































ภาพ : ห้องประชุม 




































ภาพการปฏิบัติงาน 





























คณะผู้จดทำ 


นางสาวพนมรัตน์ 
นางสาวพรพิมล 
นางสาวอนุธิดา 


คิริโส 57010113036 

บรรลือ 57010113037 
ห่อทรัพย์ 57010124021 


นิสิตสาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มทาวิทยาลัยมทาสารคาม 




